WikipediA 


Pullaar 


Pullaar aw lâkk la wu nuy wax daanaka ci 20 réewi Afrig gu sowwu ak gu diggu, Dale ko ca pegi 
dexu Senegaal ba ci gu Niil, waaso yu pèl, tukulôor ak yu lawbe nooy ni koy lâkk. 

Ci eosaan pèl yi ay sâmmkat lanu, waaye tay daanaka xeeti liggéey yépp lanuy def: yaxantu, béy, 
njèwrin, ans. 

Ci pullaar yi nekk Senegaal ak Gânnaar, ni koy lâkk lanuy wax ay "haalpulaar'en" ("haalpulaar" su 
dee kenn), baat baa ngi jôge ei "Haalde" di firi "wax". "Haalpulaar'en" yi ei pegu dexu senegaal ay 
pèl lanu jâppe seen bopp donte yenn saa yi danuy am weneen lâkk. Ni ko Amadu Ampaate Ba 
waxe, "Haalpulaar'en" yi dunu aw waaso, waaye am mbooloom ay waaso yu bokk dèkke dex gi, 
tânn pullaar niki lâkk wu njèkk, lâkk wu népp bokk di wax, di ei jokkoo. 

Pullaar di nanu ko wax itam pè/, pular walla fufulde, ei waa faraas pèl lanuy wax di baat bu nu 
abbee ei wolof. 

Melokaanarn 


Kon pullaar (walla pèl) daa séddaliku ei ay juroomi mbooloo, seenug wuute aju ei barab ba nu 
nekk: 

1. Waxiin yu Fuuta-tooro, ei mbalkam biir mu dexug Senegal; 

2. yu Fuuta-Jaloo, ea Ginne; 

3. yu Maasina, ei li wèr dexug Niseer; 

4. waxiin yu diggu, yu bèj-saalum-penku gu Mali ba ea diwaani Dallol Mawri yi ak Bosso ea 
Niseer; 

5. yu penku, ea imbratôorug Sokoto ak gox yi wèr (Penku-Niseer, Niseeriya, Kameruun, Cadd ak 
Réewum Diggafrig). 

Pèl, ni yeneen lâkki afrig, niki wolof, man nanu koo bind ak arafi araab walla yu latin. Wuute gi bari 
na ei waxiin yi ba ei mbindiin wi ei diggante pullaar ak pullaar. Ci misaal: baatu "nyambe" man 
nanu koo binde it "naamde". 

Ay misaal 





Baatu wolof 

Baatu pullaar 

waxiin 

suuf 

leydi 


asamaan 

asamaan 


ndox 

ndiyam 


safara 

yiite vvalla jeyngol 


jâmm 

jam 


gôor 

gorko ( barl: worbe) 


jigéen 

debbo ( barl: rewbe) 


nit 

neddo ( bari: yimbe) 


lekk 

nyaamde 


'jâng 

janngude 


naan 

yarde 


mag 

mawdo 


tuuti 

tokosoo 


guddi 

jamma 


bés 

nyalawma 


altine 

Altine 


talaata 

Talaata 


alarba 

Alarba 


alxamis 

Alkamiisa 


ajjuma 

Aljuma 


gaawu 

Aset 


dibéer 

Alet 


sopp naa la 

mido yidi ma 



Baatukaay 


■ (en) Sonja Fagerberg-Diallo, « Milk and Honey: Developing VVritten Literature in Pulaar », in 
the Yearbook of Comparative and General Literature, 1995, n° 43, Indiana University 

■ (en) Sonja Fagerberg-Diallo, « "Learning to Read VVoke Me Upl": Motivations, and Constraints, 
in Learning to Read in Pulaar (Senegal) », Adult Edueation and Development, 2002, n° 58, p. 
45-60 

■ (en) Mamadou Ousmane Niang, Oonstraints on Pulaar phonology, Lanham, Md. : University 
Press of Ameriea, 1997 ISBN:0761806113 

■ (en) Mamadou Niang, Pulaar-English / English-Pulaar Dietionary, New York, Hippoerene 
Books, 1997 

■ (en) Yero Sylla, Grammatieal Relations and Fula Syntax, Los Angeles, University of ealifornia, 
1979 (Thèse PhD) 

- (fr) Louis Léon César Faidherbe, Voeabulaire d'environ 1,500 mots frangais avee leurs 
eorrespondants en ouolof de Saint-Louis, en poular (toueouleur) du Fouta, en soninké 
(sarakhollé) de Bakel, 1864, Saint-Louis, Imprimerie du Gouvernement, 1864, 70 p. 

■ (fr) Louis Faidherbe, « Dietionnaire de la langue poul, par le général Faidherbe, augmenté par 
le Doeteur Quintin », Bulletin de la Soeiété de Géographie, septembre-oetobre 1881, p. 332- 
354 





- (fr) Louis Faidherbe, Grammaire et voeabulaire de la langue poul â l'usage des voyageurs 
dans le Soudan avee une earte indiquant les entrées ou se parle eette langue, Paris, 
Maisonneuve et Cie, 1882 (2e édition), 165 p. 

■ (fr) Henri Gaden et E. Leroux, Le poular: dialeete peul du Fouta sénégalais, 1912-1914 

■ (fr) Pierre Gourou, Les aventures de Kataboum (eonte bilingue), L'Harmattan, 1997, 24 p. 
ISBN:2-7384-5020-2 

■ (fr) R. Labatut, D. M'bodj et A. Mohamadou, Peul. Méthode de langue, Bpi du Centre 
Pompidou, 1997 

■ (fr) Anne Leroy, Parlons pular: dialeete du Fouta Djalon, L'Harmattan, 2002 

- (fr)A. Mohamadou, dassifieation et représentation des propriétés lexicales en Peul, Éditeur 
Suzanne Platiel, 2000 ISBN:2910809021 

- (fr) Oumar Niang, Deseription phonologique, morphologique, organisation et fonetion de 
eatégorisation des elasses nominales en pulaar, thèse de doetorat soutenue le 24 février 2007 
a La Maison des Seienees de l'Homme et de la Soeiété, Université de Poitiers. 

- (fr) Jean Sehmidt, La phonologie du Poular du Fouta Toro et les interférenees frangais-poular, 
1974 

- (fr) ehristiane Seydou, Dietionnaire pluridialeetal des raeines verbales du peul: Peul-frangais- 
anglais, Karthala, 1998, 952 p. ISBN:2865378632 

- (fr) G. V. Zubko, Dietionnaire Peul-Frangais, Osaka, National Museum of Ethnology, 1995 


Ci « https://wo.wikipedia.org/w/index.php?title=Pullaar&oldid=95147 » lan kojèle 


Coppite bu mujj bu xét wii 8 Maars 2013 ei 19:31. 

Jâppandig èmbéef lee ngi sukkadiku ei Creative Commons Attribution- Séddoo d genn anam gi; Man nanoo 
sukkadiku itam ei yeneen anam. Xoolal anami jèfandiku_gi ngir yeneeni leeral. 





